


2017 i 2018 


Ystadegau cleientiaid y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth ,47'** 


a 


Liz Williams 
Hydref 2018 





cyngor ar | citizens 
bopeth / advice 


Cyngor ar Bopeth yng Nghymru 


Elusen annibynnol sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr yw Cyngor 


ar Bopeth. Mae'n gweithredu fel Cyngor ar Bopeth Cymru yng 


Nghymru ac mae ganddo swyddfeydd yng Nghaerdydd ac yn 


y Rhyl. Mae 19 o swyddfeydd Cyngor ar Bopeth yng Nghymru, 
gyda phob un yn aelodau o Gymdeithas Genedlaethol Cyngor 


ar Bopeth, sy'n darparu cyngor ataliol a chydweithredol 
dwyieithog o safon uchel o bron i 300 o leoliadau, wyneb yn 
wyneb a thrwy wasanaethau dros y ffôn ac ar-lein, gan 
gynnwys sgwrsio dros y we. 


Mae'r cyngor a ddarperir gan Cyngor ar Bopeth yn 
annibynnol, yn gyfrinachol ac yn ddiduedd, am ddim ac ar 
gael i bawb, beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, 
cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, oedran neu genedligrwydd. 


Mae'r rhan fwyaf o'n cynghorwyr yn wirfoddolwyr 
hyfforddedig. Mae'r holl staff sy'n rhoi cyngor, waeth a ydyn 
nhw'n weithwyr cyflogedig neu wirfoddol, yn derbyn 
hyfforddiant mewn sgiliau rhoi cyngor ac yn cael 
diweddariadau rheolaidd ar hyfforddiant penodol i bwnc a 
mynediad at gymorth cyngor arbenigol seiliedig ar bwnc. 


Dyma ddau nod Cyngor ar Bopeth: 
° Darparu'r cyngor sydd ei angen ar bobl ar gyfer y 
problemau sy'n eu hwynebu 


Gwella'r polisïau a'r arferion sy'n effeithio ar fywydau 


pobl 





Mae swyddfeydd Cyngor ar Bopeth lleol, o dan delerau aelodaeth 
Cyngor ar Bopeth, yn darparu arweiniad ar faterion defnyddwyr, 
budd-daliadau lles, tai, trethi, iechyd, cyngor ariannol, cyflogaeth, 
gwahaniaethu, materion personol a theulu, mewnfudo a 
chenedligrwydd ac addysg. 


Y Ilynedd, fe wnaethom ni helpu dros 102,520 o bobl yng 
Nghymru i ddatrys dros 406,694 o broblemau. Ar gyfartaledd, 
roedd gan bob person a ddaeth atom ni i gael cymorth 4 problem. 
Mae hyn yn golygu bod gennym ni syniad unigryw o anghenion a 
phryderon pobl yng Nghymru. Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth 
hon i ymgyrchu ar faterion pwysig, yn Ileol ac yn genedlaethol. 


Yn ogystal â'r ffigurau uchod, bu 612,569 o ymwelwyr o Gymru yn 
pori drwy dros 1,186,615 o'n tudalennau gwe. 


Mae ein gwasanaeth cyngor dros y ffôn, Adviceline, ar gael yn 
ddwyieithog. 





I ddysgu mwy: 


Os hoffech chi gael mwy o 
wybodaeth am y mathau o 
gyngor rydyn ni'n eu darparu/ 
problemau y gallwn ni helpu 
gyda nhw mewn swyddfeydd 
Cyngor ar Bopeth lleol, neu 
os hoffech chi drafod unrhyw 
un o'r materion sy'n cael sylw 
yn yr adroddiad hwn, 
anfonwch e-bost i: 
policy.cymru6ecitizensadvice. 
org.uk 


Os hoffech chi archwilio'r 
data mewn mwy o fanylder, 
mae Tueddiadau Cyngor yn 
adnodd data rhyngweithiol 
misol sy'n adrodd ar y 
materion mae swyddfeydd 
Cyngor ar Bopeth lleol wedi 
helpu cleientiaid gyda nhw 
dros y 24 mis diwethaf : 


Mae data yn yr adroddiad 
hwn yn dod yn bennaf o rifyn 
mis Mawrth 2018: 


https://tabsoft.co/2ZNOwr1B 





Ein Cleientiaid 


Roedd 56% o'n cleientiaid yn fenywod a 44% yn 
ddynion. Roedd hyn o gymharu â ffigurau 
poblogaeth Cymru o 51% o fenywod a 49% o 
ddynion. 


CZAS CAA 


Oedran Cleientiaid 


25% —— 








20% — P AA 
aa 2095 a 
$ 18% 

15% - pennaa 
15% 

10% 

= Mal UN s - 

0% 





<24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 





Yn ystod 2017 a 2018, cleientiaid ag anabledd neu 
gyflwr iechyd tymor hir oedd 48% o'r bobl a 
welson ni, 25 pwynt canran yn uwch na'r 
cyfartaledd cenedlaethol. 






W Anabl neu gyflwr 
iechyd hirdymor 

I Ddim yn anabl 
Ein 
cleientiaid 


Cyfrifiad 
2011 





Roedd gan 25% o'n cleientiaid ag anabledd neu 
gyflwr iechyd tymor hir gyflwr iechyd meddwl. 
Daeth pobl â phroblemau iechyd meddwl atom ni 
i gael cyngor gyda 6 phroblem ar gyfartaledd o 
gymharu â 4 problem ar gyfer pob cleient 
arall. 


Galwedigaeth cleientiaid 





Daliadaeth tai 


25% — 


20% - — 


15% 





@ Salwch/anabledd parhaol 


@ Yn gweithio 30 awr neu fwy yr 
wythnos 


@ Di-waith - yn chwilio am gyflogaeth 
® Wedi ymddeol 
Arall 


189 





EUR | 





Yn berchen ar dŷ 


Tenant preifat Cyngor/ALMOs Cymdeithas Dai 


Problemau cleientiaid ag anableddau neu gyflyrau iechyd hirdymor 
& Taliad Annibyniaeth Personol 







12% 





10% 


Problemau eraill 


I Roedd y 4 problem fwyaf a oedd yn effeithio ar 
gleientiaid ag anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir 
yn ymwneud â budd-daliadau, gyda Thaliad 

l Annibyniaeth Personol (PIP) yn gyfrifol am dros 

I draean o'r problemau. 


Roedd gan 360% o'r bobl â 
phroblemau iechyd 
meddwl broblem yn 
ymwneud â PIP 


Roedd gan 33% 
broblem yn 
ymwneud ag 
ESA 





Roedd gan 10% 
gwestiwn yn 
ymwneud â 
gostyngiadau'r 
dreth gyngor 


Roedd gan 
13% broblem 
yn ymwneud 


l Roedd y 5 problem fwyaf yn ystod 2017 a 2018 yr â budd-dal tai 


l un fath 
l 


l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
â'r flwyddyn flaenorol. | 
l 


Problemau yn ôl oedran: 


Problemau mwyaf cleientiaid o dan 29 oed 








COD 


E dal Tai Pob problem 
sanp arall 


ym nend â 
badd- daliadau 


Problemau mwyaf cleientiaid dros 55 oed 


E PiP 

E ESA 

E Pension Wise 

E Gostyngiadau'r dreth 
gyngor 


ua 9% 





i l TAli ibvni Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 
Budd-daliadau a j Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) E AO y 


C h d d T h I Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) oedd y broblem 
re y au ret | fwyaf cyffredin o hyd, gydag 16,984 o gleientiaid yn Yn ystod 2017 a 2018, Lwfans Cyflogaeth a 
eud daliadau cdiedydau certh edd adrodd 48,966 o broblemau. Cyflwynwyd PP yn 2013 Chymorth (ESA) oedd y budd-dal â'r nifer 
5 yn lle'r Lwfans Byw i'r Anabl (DLA), ac mae'n bosibl bod mwwvaf ond un o broblemau, ac roedd gan 
rheswm mwyaf cyffredin y daeth pobl â E NAE A wy MOL U 8 
a I y nifer fawr o broblemau yn gysylltiedig â'r ffaith ei fod 14,001 o gleientiaid 30,941 o broblemau. Fel 
pra! mau atomi nitaryn an TD. Ban n dal i gael ei gyflwyno a phobl yn gorfod mynd tr o i 
gynrychioli dros draean (39.596) o'r holl IY 8 gyrlwy p yng y Wy PIP, gwneud hawliad a chymhwysedd oedd y 























Gwneud a rheoli Cymhwysedd- Cymhwysedd — Herio Apelau d 
hawliad bywyd bob dydd symudedd penderfyniad Cymhwysedd, hawl, 
cyfrifiad 


Roedd budd-dal tai yn gyfrifol am 7% o'r 
holl broblemau yn ymwneud â 


budd-daliadau a chredydau treth (11,981 Gwneud hawliad a chymhwysedd yw'r meysydd PIP y mae 
o broblemau), gyda gostyngiadau'r dreth I cleientiaid angen y cymorth mwyaf gyda nhw. Mae 
gyngor (8,859 o broblemau) a Chredyd cynghorwyr yn cadarnhau bod cleientiaid yn drysu yn aml 
Treth Plant (8,471 o broblemau) yn ynglŷn â'r math o dystiolaeth y mae angen iddyn nhw ei 
gyfrifol am 5% yr un o'r holl broblemau | chyflwyno gyda'u cais PIP, yn enwedig y rhai sydd wedi bod 
yn ymwneud â budd-daliadau a I yn derbyn DLA. Y problemau mawr nesaf oedd apelio a 


chredydau treth. herio penderfyniadau. 


broses ymgeisio newydd. Mae PIP yn seiliedig ar sut tamrin 
broblemau. Yn ystod 2017 a 2018, fe l ymg a ia y 8 , meysydd roedd cleientiaid angen y cymorth 
i mae cyflwr rhywun yn effeithio arno, yn hytrach na'r mwvaf gyda nhw. ac vna herio 
wnaethom ni helpu 47,117 o bobl gyda i cyilwi sudd aandde A IAU aC y Í i 
161,291 o broblemau yn ymwneud â : DAU OU a a yr apelau a'r 
budd-daliadau. Y problemau mwyaf yn ymwneud â PIP unai lanu a UT] al E5 a) LAIT? y 
l adlewyrchu pryderon ynghylch y broses 
Nifer y problemau yn ymwneud â budd-daliadau yn 2017 a 2018: W 2017/18 asesu. 
| pip l 9476 9336 
E Esa l — 
E Pob budd-dal arall 
W Budd-dal Tai l 
& Apelau 
30% l | 5112 @ Herio penderfyniad 
l & Asesiad galluogrwydd 
3445 gwaith: wyneb yn wyneb 
l neea MM 
gwaith: ar bapur 
| eer | Pob problem arall yn 
I a l ymwneud ag ESA 
l 





Ein cleientiaid budd-daliadau a chredydau treth: 


Menywod 
59.0% 


Roedd 59% o'r bobl a ddaeth atom ni gyda phroblem yn 
ymwneud â budd-dal neu gredyd treth yn fenywod. 


Anabledd 
18.0% 


Dim anabledd 


Cyflwr iechyd 
49.0% 


Roedd gan 67% o'r bobl a ddaeth atom ni gyda phroblem yn 
ymwneud â budd-dal neu gredyd treth anabledd neu gyflwr 
iechyd tymor hir. Mae hyn 44 pwynt canran yn uwch na'r 
cyfartaledd cenedlaethol. 


Credyd Cynhwysol 


Ers mis Ebrill 2017, mae gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol wedi'i gyflwyno mewn amryw o 
ardaloedd ledled Cymru, gan gynnwys Sir y Fflint, Casnewydd, Caerdydd, Torfaen, Wrecsam, 
Castell-nedd Port Talbot a Merthyr Tudful. Mae Credyd Cynhwysol yn dal i gael ei gyflwyno, 
gyda phob ardal awdurdod lleol i gael eu cynnwys erbyn diwedd 2018. Hyd yma, dim ond 
hawlwyr newydd a hawlwyr budd-daliadau etifeddol presennol y mae eu hamgylchiadau 
wedi newid sy'n cael eu gwahodd i wneud cais am Gredyd Cynhwysol. O 2019 ymlaen, bydd 
cyfnod olaf a mwyaf y gwaith o gyflwyno Credyd Cynhwysol yn cychwyn. Bydd hyn yn 
cynnwys symud yr holl hawlwyr budd-daliadau etifeddol i Gredyd Cynhwysol. Ni ddisgwylir i'r 
broses hon, a elwir yn 'fudo a reolir', gael ei chwblhau tan 2023. Erbyn hynny, mae Cyngor ar 
Bopeth yn amcangyfrif y bydd dros 400,000 o aelwydydd yng Nghymru yn derbyn Credyd 
Cynhwysol. 


Yn ystod 2016 a 2017, fe welson ni bron i 1,500 o bobl oedd â phroblem yn ymwneud â 
Chredyd Cynhwysol. Mae nifer y bobl sy'n wynebu problemau gyda Chredyd Cynhwysol wedi 
cynyddu ac, yn ystod 2017 a 2018, roedd gan 3,220 o bobl 6,268 o broblemau gyda Chredyd 
Cynhwysol. Mae hyn yn debygol o fod o ganlyniad i'r ffaith bod mwy o bobl yn mudo i Gredyd 
Cynhwysol wrth i'r budd hwn barhau i gael ei gyflwyno. Roedd cleientiaid angen y cymorth 
mwyaf gyda gwneud hawliad cychwynnol (2,129 o broblemau), ac yna elfennau tai ac 
anabledd Credyd Cynhwysol. 


Y problemau yn ymwneud â chredyd cynhwysol: 


I Hawliad 
cychwynnol 


E Elfen tai 
E Elfennau anabledd 








12% 


Gwelsom 27,471 o bobl gyda 115, 264 o broblemau yn ymwneud â Yn 2017 a 2018, En 


Dyled Á 











dyled. Ôl-ddyledion y dreth gyngor oedd y broblem fwyaf cyffredin, roedd gan bobl â ad Y cardd 
gan gynrychioli 1196 o'r holl broblemau yn ymwneud â dyled (5,962 o phroblemau yn personol — MM 
bobl gyda 13,096 o broblemau). Nesaf roedd problemau gyda dyledion ymwneud ag 
cardiau siopau (5,504 o bobl gyda 12,001 o broblemau) a dyled ôl-ddyledion y 
benthyciadau personol diwarant (4,995 o bobl gyda 10,545 o dreth gyngor y nu Dyledion 
broblemau). problemau FC EDEN A â 
Problemau yn ymwneud â dyled: canlynol hefyd: 
è 15% 
Dyledion 
A 11% tanwydd 
10% 
; 9% 9% 
l l l i : 
„ — M l Stori Sophie l 
rr "a i S Mae Sophie yn unig riant a welodd ostyngiad yn ei hincwm pan nad | 
citi UI l oedd ei phlentyn hynaf yn gymwys bellach i dderbyn Budd-dal l 
Tueddiadau dyled allweddol: | Plant/Credyd Treth Plant oherwydd ei oedran. Mae Sophie yn I 
į} gweithio ond doedd hi ddim yn gallu ad-dalu ei dyledion oherwydd 
Wrth gymharu'r graff uchod â data 2016 a 2017, mae'r 4 i newidiadau yn ei hincwm. I 
problem fwyaf yr un fath ac yn yr un drefn Aeth Sophie at Cyngor ar Bopeth i gael help a chafodd gyngor aryr | 
Dyled cyflenwad dŵr a charthffosiaeth oedd y 6ed problem I holl opsiynau dyled, gan gynnwys sut i ymdrin â dyled Dyfarniad Llys | 
ddyled fwyaf yn 2016-17 I Sirol (CCJ), ôl-ddyledion rhent a chyngor ar fudd-dal ac ynni. l 
Symudodd dyled ffôn symudol o fod y 9fed broblem ddyled į Penderfynodd Sophie geisio cael Gorchymyn Rhyddhad o Ddyled 
fwyaf cyffredin yn 2016-17 i'r 8fed broblem fwyaf cyffredin yn (DRO) ac, yn dilyn cyngor dyled llawn gennym ni, cafodd ei l 
2017-18 l chymeradwyo ar gyfer DRO a chafodd cyfanswm o £7,014 0 l 
Roedd dyledion tanwydd wedi disgyn o fod y 9fed broblem I ddyledion eu dileu. Mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar ei i 





fwyaf i fod y 10fed broblem fwyaf cyffredin ų hiechyd a'i lles. 


Gwasanaethau a 
Galluogrwydd Ariannol 


Fe wnaethom ni helpu 9,023 o bobl gyda 23,964 o broblemau 
gwasanaethau a galluogrwydd ariannol. Mae gwasanaethau a 
galluogrwydd ariannol yn cwmpasu materion fel cyfrifon banc, 
cymdeithas adeiladu a swyddfa'r post, cardiau credyd a siop, 
morgeisi, cyllidebu a rheolaeth ariannol a phensiynau. 


O fewn hyn, gwelsom 3,579 o bobl gyda 13,264 o broblemau yn 
ymwneud â Galluogrwydd Ariannol. Roedd gan 614 o bobl eraill 845 
o broblemau yn ymwneud â phensiynau personol. 


Roedd oddeutu 3,113 o holl ymholiadau Pension Wise yn 
apwyntiadau. 





Pension Wise 


Gwasanaeth llywodraeth diduedd am ddim sy'n cynnig arweiniad wyneb yn wyneb a 
thros y ffôn ar y gwahanol ffyrdd y gallwch chi gymryd arian o'ch pensiwn yw Pension 
Wise. Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu'r gwasanaeth cyngor wyneb yn wyneb ledled y 
DU, gan gynnwys 41 o leoliadau yng Nghymru, ac mae ar gael i unigolion sydd dros 50 
oed ac sy'n gwneud cyfraniadau pensiwn. 


Yn ystod apwyntiad, bydd arbenigwr yn cynnig arweiniad ar: 


opsiynau pensiwn 


Gn <P Pension wise 


camau nesaf i gymryd . 
a Your money. Your choice. 
cwestiynau i ofyn eich darparwr 


Fe wnaethom ni helpu 8,994 o bobl gydag 13,807 o broblemau. 


Problemau gyda thai yn y Sector Rhentu Preifat (PRS) sydd fwyaf cyffredin yn y 
maes hwn, gyda bron i draean o'r holl broblemau yn ymwneud â thai rhent 
preifat (2,833 o bobl, 4,011 o broblemau). Roedd y PRS yn gyfrifol am 2996 o'r 
holl broblemau tai yn 2017-18 o gymharu â 28% yn 2016-17. Yn y categori hwn, 
roedd y problemau mwyaf yn ymwneud â'r PRS yr un fath â'r llynedd: 
atgyweirio/cynnal a chadw'r eiddo (587 o broblemau), rhenti (276 o broblemau) 
a diogelu blaendaliadau tenantiaeth (233 o broblemau). 


Roedd gan 903 o bobl eraill 1,128 o broblemau yn ymwneud â thai awdurdod 
lleol a chafwyd 969 o ymholiadau yn ymwneud ag eiddo cymdeithasau tai. 
Mae'r dadansoddiad o broblemau tai wedi aros fwy neu lai yr un fath â'r 
llynedd. 


Problemau tai 


E 2017/18 
2016/17 


ni EU mt ge 


Sector Rhentu Tai awdurdod Problemau Bygythiad Eiddo Pob problem 
Preifat lleol amgylcheddol digartrefedd cymdeithas arall yn 
a chymdogion dai ymwneud â 
thai 








l Stori lan 


Į] Mae lan wedi bod yn byw mewn eiddo rhentu preifat am 5 

l mlynedd. Mae wedi cael gwybod bod rhaid iddo dalu mis llawn o 
rent er gwaethaf y ffaith bod yr amodau byw yn yr eiddo yn 
warthus. Mae dŵr yn gollwng o'r fflat uwchben ac mae awyru 

Į gwael yn yr eiddo gan fod y ffan awyru wedi torri. Mae hyn yn 
achosi pryder, straen a phob math o broblemau iechyd i lan, ei 
bartner a'i blant. Yn ogystal â'r problemau hyn, nid yw lan a'i deulu 
yn teimlo'n ddiogel yn yr eiddo gan nad ydyn nhw'n gallu cloi eu 

I. drws ffrynt. 


Dywedodd un o gynghorwyr Cyngor ar Bopeth wrth lan mai 

I cyfrifoldeb y landlord a'r asiantaeth osod yw sicrhau bod 

l atgyweiriadau'n cael eu gwneud yn yr eiddo. Ffoniodd y 

į cynghorydd yr asiantaeth ar ran y cleient a dywedodd yr 
asiantaeth y byddai pob gwaith trwsio yn cael ei wneud yn yr 

I wythnos nesaf. Mae lan yn dweud ei fod yn teimlo rhyddhad a'i fod 

l yn gobeithio y bydd bywydau ei deulu’n gwella. 


Cyfleustodau a Chyfathrebu 


I Yn ystod 2017 a 2018, bu cynnydd o 1596 yn nifer y 
l problemau yn ymwneud â chyfleustodau a chyfathrebu o 
I gymharu â 2016-17. 





Cododd nifer y problemau o 13,334 yn 2016-17 i 15,400 yn 
2017-18, gyda phroblemau yn ymwneud â thanwydd (nwy, 
trydan, olew, glo ac ati) yn cynrychioli 7296 o'r holl broblemau 

Į gyda chyfleustodau a chyfathrebu, gyda nifer y problemau'n 

į codio 11,051 i 11,748. Roedd dŵr a charthffosiaeth yn 
gyfrifol am 1796 o'r holl broblemau gyda chyfleustodau a 

I chyfathrebu, cynnydd o 6896 o 1,560 i 2,625. Y problemau 

I mwyaf cyffredin yn ymwneud â thanwydd oedd: dulliau 

I. gwerthu a newid cyflenwr (1,874), pris neu dariff (1,125 o 

i broblemau), gostyngiad tŷ cynnes (2,091 o broblemau) a'r 
gofrestr gwasanaeth blaenoriaeth (1,427). 


Cyngor ar Bopeth yw corff gwarchod statudol defnyddwyr ar 
gyfer y diwydiannau ynni a phost, ac mae'n eiriolwr ar gyfer 
defnyddwyr yn y marchnadoedd hyn i wella polisi a darpariaeth. 


Un rheswm posibl dros y cynnydd yn nifer y problemau yn 
ymwneud â chyfleustodau a chyfathrebu yw'r ffaith bod Cyngor 
ar Bopeth, gydol 2017/18, wedi darparu Energy Best Deal (EBD), 
Energy Best Deal Extra (EBDx) a'r rhaglen Hyrwyddwyr Ynni, gyda 
2 hyrwyddwr yn cael eu hariannu yng Nghymru (Ceredigion a 
Phowys). Helpodd yr Hyrwyddwyr Ynni bob gwasanaeth Cyngor 
ar Bopeth lleol i ddarparu EBDx yn eu rhanbarth. 





Stori Anne 


Cyfl oga et h Roedd Anne wedi bod yn gweithio i 


gwmni adeiladu cartrefi cenedlaethol fel 
Yn ystod 2017 a 2018, fe wnaethom ni helpu 9,132 o bobl gyda 17,126 o broblemau yn ymwneud â cynrychiolydd gwerthu ar ystadau 
chyflogaeth. Mae'r nifer hwn wedi cynyddu o 17,064 y llynedd. Cyflog a hawliau oedd y problemau newydd ers 2003. Yn gynnar yn 2016, 
mwyaf a oedd yn wynebu cleientiaid (3,105 o bobl gyda 4,156 o broblemau), ac yna diswyddo (1,769 MEK Ema AA A IO 





o bobl gyda 2,735 o broblemau), datrys anghydfod (1,521 o bobl gyda 1,950 o broblemau) a thelerau Maa a Gi ia oee NA'N 
gwerthu weithio ar y penwythnos. Yn y 
diwedd, cafodd Anne ei diswyddo gan na 

Problem Nifer y problemau Nifer y problemau Newid canrannol ers 
2016/17 2017/18 2016/17 hi'n amlwg ar ôl i'r cleient gael ei 
diswyddo nad oedd y polisi'n cael ei 
iswyddo gyflwyno hawliad o ddiswyddo annheg a 
gwahaniaethu anuniongyrchol ar sail 


ac amodau cyflogaeth (1,500 o bobl gyda 1,883 o broblemau). gwneud hi'n ofynnol i bob aelod staff 
allai hi ymrwymo i'r drefn newydd. Daeth 
; Helpodd Cyngor ar Bopeth Anne i 


Datrys anghydfod 1,647 1,950 +18% rhyw. Cafodd yr achos ei amddiffyn yn 
galed gan y cyflogwr a chafwyd sawl 

Telerau ac amodau 2230 1,883 -1596 gwrandawiad rhagarweiniol cyn i'r mater 

cyflogaeth ddod i wrandawiad 4 diwrnod ym mis 
Tachwedd. Ar ddiwrnod cyntaf y 

Dileu swydd (2 992 -1296 gwrandawiad, dechreuodd y partïon 


drafod y mater ac, yn y pen draw, 
cytunwyd ar setliad; cytunodd yr hawliwr i 
setliad o £10,500. Roedd Anne yn 
ddiolchgar am yr help a gafodd hi gan 
Cyngor ar Bopeth a dywedodd na fyddai 
hi wedi parhau â'r achos pe na baem wedi 
bod yno i'w chynrychioli hi. 





Cyngor Da, Bywyd Da (BABL) 


Prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru a ddechreuodd yn Proffil cleientiaid BABL: Problemau: 
2001 fel Cyngor Da: Iechyd Da ac sydd wedi esblygu'n sylweddol i 


fod y gwasanaeth ydyw heddiw yw BABL. Mae Cyngor Da, Bywyd 
Da yn bartneriaeth sy'n darparu cyngor ar hawliau cyffredinol a 
lles a gydgysylltir yn lleol gan Cyngor ar Bopeth mewn 
cydweithrediad â thimau Gofal Sylfaenol ledled Cymru. Mae'r 
prosiect hwn yn cael ei ddarparu ym mhob ardal Awdurdod Lleol 
yng Nghymru. 


CA 


COCA Roedd 59% o 7 7 


gleientiaid y 
Mae 68% o prosiect yn Mae 27% o'r 
gleientiaid BABL fenywod o problemau a 
A â 0 
yn anabl neu â E R drafodir trwy 


hroblem iechyd holl gleientiaid 
aa hir d Cyngor ar Bopeth BABL yn 


Mae cyfran uchel o gleientiaid BABL yn cael anawsterau wrth 
geisio hawlio budd-daliadau neu ddim yn gwybod pa 

fudd-daliadau sydd ar gael a beth mae ganddyn nhw hawl i'w 
gael, ac weithiau dydyn nhw ddim yn deall y broses ymgeisio. 





Nod Cyngor Da, Bywyd Da yw lleihau tlodi trwy gynyddu incwm y 15-19 EN 
rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas a'r rhai mewn 20-24 U— 
ardaloedd difreintiedig y mae eu hiechyd yn debygol o gael ei no BE 
effeithio gan dlodi. ia ———— 
Roedd 40% o 0-4. HU— 
Ni fyddai llawer o gleientiaid wedi gwybod at bwy i droi pe na gleientiaid BABL dros MM EE ——— 
baen nhw wedi cael cymorth gan BABL. Yn wir, nododd 3796 o 55 oed o gymharu â pem 
gleientiaid na fydden nhw wedi ymweld â'u gwasanaeth Cyngor ar 36% o holl gleientiaid DA oee 
Bopeth lleol pe na bai allgymorth wedi bod ar gael iddyn nhw. 65-59 EH— 
Mae gwasanaethau a ddarperir gan BABL hefyd wedi helpu Cyngor ar Bopeth. kon —— g 
cleientiaid i lenwi ffurflenni y bydden nhw wedi ei chael hi'n 80-84 BREN 
anodd eu llenwi fel arall, gan roi hyder i gleientiaid a lleihau 85-89 E 


straen a phryder. uu 
100-104 





Stori Dai 


Effaith BABL 


Mae Dai yn anabl ac nid yw'n gallu 
symud rhyw lawer, ac mae ganddo 


SF HF glefyd y galon, osteoarthritis a 
Roedd BABL wedi gwneud elw o dros £29 miliwn ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/18, ac mae wedi mwy na a. Tr Z MRE Saien 
dyblu ei darged. gofalu amdano. 


Cafodd Dai ei fudo o'r Lwfans Byw 
i'r Anabl (DLA) i Daliad Annibynnol 
Personol (PIP) a derbyniodd 
ddyfarniad is. 





Cyngor Da: Iechyd Da 11,975 y RSPAS) £18,176,799 
Teuluoedd â Phlant Anabl 2 192 6,024 £3,836,648 














Cysylltodd Dai â Cyngor ar Bopeth i 
gael cymorth gyda'i apêl PIP ac, ar 
ôl adolygu incwm ei wraig, nododd 














Cyngor ar Bopeth hawliad posibl o 
£21 yr wythnos trwy Gredyd 


Cyfanswm 21,022 521983 £29,387,384 Pensiwn. 


O* 


l 
Dywedodd 93% COA 


Helpodd staff Cyngor ar Bopeth 
Dai i wneud yr hawliad a gofyn am 
i'r budd-dal gael ei ôl-ddyddio 3 
mis. 

Cafodd gyfandaliad o £273 ac 
incwm wythnosol o £21 yr 
wythnos, gan leihau baich y 
gostyngiad yn y budd-dal 


Cadarnhawyd fod y cyngor a Dywedodd 99% y 
anabledd. 


gawson nhw | 
elw o £29 wedi gwneud bydden nhw'n 


miliwn ar gyfer gwahaniaeth i'w defnyddio ein 
cleientiaid hyder gwasanaeth eto 





Canlyniadau a Rennir 


Mae'r Prosiect Canlyniadau a Rennir, sydd bellach yn cael ei alw'n 
Gwasanaethau Cyngor sy'n Canolbwyntio ar y Gymuned, yn rhaglen sy'n cael 
ei rhedeg gan Cyngor ar Bopeth ac sy'n cefnogi agenda Trechu Tlodi 
Llywodraeth Cymru. Ei bwriad yw cefnogi'r bobl sydd dan yr anfantais mwyaf 
yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru gyda'r nod o liniaru tlodi parhaus. 


Mae'r prosiect yn gweithio gyda phreswylwyr, sefydliadau cymunedol, 
busnesau ac asiantaethau allweddol eraill yn yr ardaloedd hyn, gan 
ganolbwyntio ar gamau sy'n arwain at gynaliadwyedd a llesiant tymor hir 
cymunedau. Mae cynnwys pobl leol ym mhob agwedd ar y gwaith hwn yn un 
o nodweddion allweddol y rhaglen. 


Nod Cyngor sy'n Canolbwyntio ar y Gymuned yw cyfrannu, ochr yn ochr â 
rhaglenni eraill, at gau'r bylchau addysg/sgiliau, economaidd ac iechyd rhwng 
yr ardaloedd mwyaf difreintiedig ac ardaloedd mwy cefnog yng Nghymru. 


“ | e 
-()- 
| i PS 
| 
14,558 o Elw ariannol o 


gleientiaid £12,550,998 ar 
gyfer cleientiaid 


£8,011,089 o 
ddyled personol 
wedi'i reoli neu ei 
ddileu 


Stori Sarah 


Mae Sarah yn rhiant sengl 
sy'n gofalu am ei mab sydd 
ag awtistiaeth. Mae'n rhaid 
iddi ddarparu gofal llawn 
amser iddo, felly mae hi ar 
incwm isel. Aeth un o hen 
ddyledion Sarah i'r llys a 
chafodd hysbysiad gan 
swyddogion gorfodi yn 
gweithredu ar ran y llys a 
oedd yn bwriadu atafaelu 
ei nwyddau. Daeth Sarah 
i'r prosiect yn teimlo o dan 
straen ac yn poeni am hyn 
yn fawr. 


Helpodd cynghorydd o'r 
allgymorth Sarah i lenwi 
ffurflen llys i atal y warant 
reolaeth. 





Cyngor Rheng Flaen Proffil Cleientiaid 


Dechreuodd y prosiect Cyngor Rheng Flaen (FLA), a ariennir gan Roedd 64% o'r cleientiaid 
Lywodraeth Cymru, ym mis Hydref 2014 ac mae'n darparu cyngor a gafodd fynediad at Roedd 3790 o'r 


; A Ê leientiaid o dan 25 
arbenigol wyneb yn wyneb a thros y ffôn ar draws Cymru yn y meysydd wasanaethau budd-dal, c 
canlynol: dyled neu dai yn anabl oed neu dros 55 oed 


neu â phroblemau iechyd 
Dyled tymor hir 
Gwahaniaethu 
Tai 





Roedd 57% 


Budd-daliadau lles oi 
cleientiaid 


Mae'r prosiect hefyd yn darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o yn Oy 


wahaniaethu ledled Cymru. 


Canlyniadau: 

e__ Yn ystod 2017-18, helpodd y gwasanaeth arbenigol Cyngor 
Rheng Flaen 2,336 o gleientiaid gyda chyngor ar ddyled, 
tai neu fudd-daliadau lles a 1,022 o gleientiaid gyda 
chyngor ar wahaniaethu. 

Y ffigur elw ariannol blynyddol yw £6,112,075 ar gyfer y 
flwyddyn ar gyfer cleientiaid budd-daliadau lles. 


Mae'r gwasanaeth Cyngor Rheng Flaen yn cael ei ddarparu gan ddeg l 
| 
l 
l 
| 
| Mae digartrefedd wedi'i osgoi mewn 93% o'r achosion a 
l 
| 
l 
l 


gwasanaeth Cyngor ar Bopeth lleol yng Nghymru gyda'n partneriaid 
Shelter Cymru sy'n darparu'r elfen dai a Snap Cymru sy'n cefnogi pobl 
ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau sy'n dioddef 
gwahaniaethu. 


drafodwyd gan Shelter Cymru. 

Mae 262 o bobl yng Nghymru yn derbyn hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth o Wahaniaethu trwy'r prosiect hwn 
Rhagorodd y Cyngor Rheng Flaen ar bob un o'i dargedau 





Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth 


Mae Cyngor ar Bopeth a Citizens Advice Scotland (CAS) yn gyfrifol am 
ddarparu'r Gwasanaeth Defnyddwyr dros y ffôn ac ar y we. Mae'r 
Gwasanaeth Defnyddwyr wedi trafod mwy na 2 filiwn o gysylltiadau 
cleient ar draws Prydain ers 2 Ebrill 2012 pan ddechreuodd Cyngor ar 
Bopeth reoli darpariaeth y gwasanaeth hwn. Mae llinell gymorth 
gyffredinol i ddefnyddwyr Cymraeg ar waith o ganolfan alwadau 
Caerdydd a'r Fro, sy'n derbyn tua 80 o alwadau y mis. Mae'r 
Gwasanaeth Defnyddwyr yn cynnig llinell cyngor ar ynni hefyd, sy'n 
derbyn tua 10 galwad y mis. 


Mae Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn cynghori pobl ar 
gyfraith defnyddwyr a rheolau a hawliau penodol i ddiwydiant. Nod y 
gwasanaeth hwn yw rhoi gwybodaeth i bobl i'w helpu i ddatrys 


problemau gyda masnachwyr a chwmnïau, yn y gobaith o leihau'r 
tebygolrwydd o broblemau tebyg yn codi yn y dyfodol. Ar gyfer 
cleientiaid nad ydyn nhw'n gallu ymdrin â'u hachos eu hunain: 


Rydyn ni'n atgyfeirio'r broblem i bartneriaid fel Safonau 
Masnach 

Os yw'r broblem y tu allan i gwmpas y gwasanaeth, rydyn ni'n 
atgyfeirio i sefydliad mwy priodol 

Os nodir problemau y gallai'r rhwydwaith Cyngor ar Bopeth lleol 
helpu gyda nhw, caiff galwyr eu hatgyfeirio i'w swyddfa leol 





Yr hyn fuon ni'n cynghori yn ei gylch yn 2017/18: 


lBu'r Gwasanaeth Defnyddwyr yn ymdrin â 27,614 o achosion ar ran 
Įdefnyddwyr yng Nghymru. Y broblem fwyaf i ddefnyddwyr yn ystod 
2017-18 oedd cludiant (6,204 o achosion) gyda phroblemau gyda 
cherbydau i gyfrif am dros hanner (3,826) pob problem yn ymwneud â 
thrafnidiaeth. 
Ffitiadau a theclynnau 
& Trafnidiaeth 


€& Nwyddau a gwasanaethau 
personol 22% 
O, 
& Hamdden 309 
Cyfathrebu a thechnoleg 


Pob problem arall yn 
ymwneud â defnyddwyr 





Problemau gyda cherbydau a gwasanaethu 


Cerbydau ail law 


E Atgyweirio a 
gwasanaethu cerbydau 








BM. Cerbydau newydd 






ll. Pob problem arall yn 
ymwneud â cherbydau 
3,827 963 456 958 








Atodiad: Deall yr Ystadegau Cyngor 


Pan fo cleient yn dod at Cyngor ar Bopeth mewn swyddfa leol, yn ffonio neu'n cael sgwrs ar y we, mae ei fanylion yn cael eu cofnodi ar gronfa 
ddata. Mae hyn yn golygu bod gennym ni gofnod ar gyfer pob cleient unigol yn cynnwys gwybodaeth broffil am oedran, rhyw, ethnigrwydd ac 
anabledd, ynghyd â nodweddion eraill megis awdurdod lleol a ward. 


Pryd bynnag mae cleient yn cysylltu â'r gwasanaeth, bydd cynghorydd yn chwilio am ei gofnod ac yn ychwanegu ymholiad newydd neu'n parhau 
i weithio ar ymholiad presennol os yw'r cleient wedi dychwelyd ynghylch problem barhaus. Bydd ymholiad newydd yn cael ei agor os bydd 
cleient yn cyflwyno problem newydd neu gyfres gysylltiedig o broblemau. Felly, gall pob cleient fod yn gysylltiedig â sawl ymholiad dros amser. 
Wrth siarad â chleient, mae'r cynghorydd yn gwneud nodiadau ar yr ymholiad ac yn ei godio yn unol â chyfres safonol o ‘broblemau cyngor'. 
Mae'r problemau cyngor hyn yn adlewyrchu'r holl broblemau mae'r cleient yn cael ei gynghori arnyn nhw yn yr ymholiad presennol. Felly, gall un 
ymholiad fod â sawl problem cyngor yn gysylltiedig ag ef. 

Mae pob problem cyngor yn cael ei chodio gan ddefnyddio system tair rhan: 


e Rhan 1 - categori eang e.e. budd-dal, dyled ac ati. 


e Rhan 2 - dadansoddiad manwl e.e. y math o ddyled neu fudd-dal. 








e Rhan 3 - natur y cyngor e.e. trafod ad-daliadau gyda chredydwr neu gynghori ar gymhwysedd a hawliau ar gyfer budd-dal penodol. 


Os bydd cleient angen mwy o help gyda'i ymholiad, bydd cynghorwyr yn ychwanegu cyswllt newydd at yr ymholiad presennol. Nid yw 
cynghorwyr yn ychwanegu codau problem ychwanegol pan fo'r cyswllt yn ymwneud â phroblem bresennol. Mae codau problem pellach ond yn 
cael eu hychwanegu os oes gan y cleient broblem gysylltiedig bellach neu os yw angen math newydd o gyngor. Os yw achos yn gymhleth, gall 
gymryd misoedd lawer i'w ddatrys a gall problemau gael eu hychwanegu wrth i'r achos ddatblygu. 


Mewn achos dyled cymhleth, er enghraifft, byddai pob dyled yn cael ei chodio gyda chod problem unigol, felly byddai gan bum dyled cerdyn 
credyd ar wahân bum cod problem dyled. Yna, gall codau gael eu hychwanegu o gategorïau eraill yn unol â'r cyngor sydd ei angen. Felly, byddai 

codau budd-dal yn cael eu hychwanegu pe bai'r cleient wedi'i gynghori hefyd ar fudd-daliadau y gallai eu hawlio, a chod perthynas/teulu os oedd 
y dyledion yn gysylltiedig â pherthynas yn chwalu a oedd yn gofyn am gyngor hefyd. 


Rydyn ni'n helpu pobl i ddod o hyd i ffordd ymlaen 
Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol 
ac annibynnol am ddim i helpu pobl i oresgyn 

eu problemau. 


Rydyn ni'n eirioli ar ran ein cleientiaid a'n defnyddwyr 
ar y materion sy'n bwysig iddyn nhw. 


Rydyn ni'n gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo 
cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu. 


Rydyn ni yma i bawb. 








